

















CAN NEWYDD, 


SEF 


CWYN YR AMDDIFAD 
í Aelwyd wi Etieni. 


. . 1. BLAWEN genyf hadd yii SAtth, 

a Am fy mod yn byw yn Nghymru; - 

AT Ond mil mwy llawenydd imi, 

o Fyw ar Aelwyd fy Rhieni. â 

<s | Ŵs Fawr a mân, dewch yn mla'n, 
t Fawr a mân, dewch yn mla'n ;, 
MT Pawb sy'n caru eu Rhieni, 

Uk O dewch yn ddiwahan. 
ì 


2. Mae'n llawenydd genyf gofio 
Âm y ty y'm ganwyd ynddo, rn 
A'r lle cyntaf ce's fy mhorthi, Go 
Sef ar Aelwyd fy Rhieni. a 
Fawr a mân, &c. 


3. Pan yr oeddwn yn-rhy fychan 
I ymborthi a gwisgo'm hunan, 
I mi'n hylwydd pob haelioni 
Roed ar Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 











yb aM 
a 4. Ce's fy rhoi'n y cryd i gysgu, Uh M 
' A fy ngwarchod rhag dychrynu ; 
Uw Llaeth o'r fron a ge's i'm lloni, 
| Gynt ar Aelwyd fy Rhieni. A 
Fawr a mân, &c. ^n I 








5. Y lle cefais i fy nysgu, 
Siarad iaith fy mam anwylgu, 
I alw cymhorth i i'm boddloni, 
Oedd ar Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 















































2 


6. Llawer gwaith y'm llwyr ddifyrwyd ^v. .—, 
Gyda thegan ar yr Aelwyd ; Ag 
Os dygwyddai iddo dori, S 
Fe wnai cusan fy moddloni. 2 

Fawr a mân, &c. “ 


*7. Pan gawn ddillad newydd “ 
Ynddynt y balchïai'm calon ; 
Hwy a cheiniog wnai'm boddloni, 
Ar hen Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 


8. Myned allan wnawn a syrthio, 
* Do'wn yn ol i'r tŷ dan grïo; 
Cadair fach i eistedd arni, 
' Gawn ar Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 


9. Ar yr oeraidd rew a'r eira, 
Pan fu'r cigfrain mewn cyfyngdra, 
- Cefais ì o'r dorth ymborthi, 
Ar hael Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 


10. Cofi'r wyf fi gael cynghorion, 
I ofni Duw a pharchu dynion ; 
Addysg gymhwys roddwyd imi, 
Ar hen Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 





- 11. Dysgais ddarllen Llyfr y llyfrau, 
wg Dysgais adrodd allan Salmau ; NN 
A fy Mam yn athraw imi, 
Fu ar Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 


19. Llawer cynghor a draddodwyd 
' Ganddi'n helaeth ar ei Haelwyd ; 
Pe cawn aur nis gallwn gyfri' 
Fawr werth Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 


13. Ce's fy nghadw rhag ffordd wyrgan ; 
Addysg Selyf i Re'boam, 







Xx rn 
er ett 





Y 





'Na chai dim wneyd niwed imi, 





9 





























Gwersi aml a roed imi, 
Gynt ar Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 


14. 'Rwyf yn cofio er yn blentyn, 
Hymnau Williams, Pantycelyn, 
Pa rai ganem wrth addoli, 
Ar hoff Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 


15. Mi ymffrostiwn er yn fachgen, 
Fel y 'deryn yn ei aden, 


Ar hen Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 


16. Os oedd Jacob yn anfoddlon 
Golli plant ei Rachel dirion, 
Mwy anhawdd i mi foddloni 
Gelli Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. Sc 


i7. Os rhaid myned o fy nhrigfa 
Fel 'r aeth Daniel o Judea, 
Cefais ddysg i arfer gweddi, 
Ar hen Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 


18. Cafodd Moses o ŵydd Pharao, 
Le i fyw yn nheulu Jethro ; 
Cefais inau rhag pob cyni, 
Le ar Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 


19. Pan y cawn grys glân am danaf, 
Gyda gofal haf a gauaf, 
Byddai'n sych ddiogel imi, 
O wres Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 







20. Nid oedd yno ddim o'r meddwon, 
Nac un amser arfer llwon; 
Darllen Bibl, arfer gweddi, 
_ Oedd ar Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 









21. Bwriwch pe bawn yn Siberia, 
Neu ynysoedd poethion Asia, 

Pwy all ddweyd yr hiraeth imi 

F'ai am Aelwyd fy Rhieni. - 
?. Fawr a mân, &c. - 




























22. Pe cawn randir daiar India, | 2 

A llwch aur holl Galifornia, 
Ni chawn arnynt fy moddloni, . 
Fel ar Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. ., 


23. Gofid blin geir ar orseddau, Ua 
A pheryglon dan goronau ; ' 
Diogelwch a haelioni, MM 
Sydd ar Aelwyd fy Rhieni. » a 

Fawr a mân, &c. a . Ŵ 


24. Nid yw'r Aelwyd ynddi ei hunan, | 
Na'i defnyddiau ond gwerth bychan ; £ | . 

— Careg galch yn cael ei golchi, TO 
Roed ar Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 


25. Ar y gareg hon ce's gychwyn. 
Gyrfa na wn am ei therfyn ; 
Byddaf yn ddiogel ynddi, 
'N addysg Aelwyd fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. U 


26. Mae i mi'n yrfa o'r byd mawrol, 
I'r byd mawr sydd yn dragwyddol ; 
Am hyn dylwn werthfawrogi 
Maen Aelwyd fy Rhieni. 

— Fawr a mân, &c. 





aT. Os daw llidiog ddwys drallodion, 
Wrth adgofio' r hen gysuron, 

Gallwn â fy nagrau olchi 
Aed ânwyl fy Rhieni. 
Fawr a mân, &c. 








E. Williams a'i Mab, Argraffwyr, Aberystwyth. 


